તુતનખામુન 
અને સ્વર્ણ રથ 


ડેમિયન હાર્વે 


ડેમિયન હાર્વે 


આ પુસ્તક ના થોડા પાત્રો કાલ્પનિક છે. પણ એનો 


વિષય ઇતિહાસ ની વાસ્તવિક ઘટનાઓ પર મ કં # િ 
આધારિત છે. 1333 ઈસવીસન પૂર્વે માં તેન ૨ 74 વ 

તુતનખામુન નામનો એક યુવાન છોકરો મિસર નો "જ. 

રાજા બન્યો. એ ત્યારે લગભગ 8 વર્ષ નો હતો કે નો 

જયારે એ રાજા બન્યો અને એણે લગભગ 10 વર્ષો ર 


૧૬! ી ) 
સુધી શાસન કર્યું. આપણે એના ટૂંકા જીવન વિષે |!” કક દ કરે દહ શ્ર 
બહુ ઓછું જાણીયે છીએ, પણ એણે એનો અધિકાંશ 
સમય આધુનિક કૈરો પાસે એક મહેલ માં વિતાવ્યો. હ 
18 વર્ષ ની આયુ માં એનું અનપેક્ષેત મૃત્યુ થઈ 
ગયું. એના વિષે વધારે જાણકારી 1922 સીઈ માં 
પ્રાપ્ત થઈ, જયારે એક બ્રિટિશ સંશોધક હોવર્ડ 
કાર્ટર એની કબર શોધી. એ કબર માં એક સિંહાસન 
અને એક સ્વર્ણ રથ સહીત ઘણા અન્ય ખજાના 


હતા. 
કઝ જયારે તુતનખામુન આઠ વર્ષે નો હતો, ત્યારે એના 
પિતા, ફારોહ (પ્રાચીન ઇજિપ્તના રાજા નું સામાન્ય 


શીર્ષક), એ એને એક સોનાનો રથ આપ્યો. 


"આ સમગ્ર ઇજિપ્ત માં સૌથી સારો રથ "આ કોઈ રાજા ને શોભે એવો રથ 
છે, ટુટ," શાહી વજીરે કહ્યું. છે," ફારોહે કહ્યું. 


"શું હું એને હમણાં ચલાવી શકું છું?" રાજકુમાર ટુટે પૂછ્યું. 


"નહીં!" વજીરે કહ્યું. "તું એને તારું ભણવાનું પૂરું થાય 
પછી જ ચલાવી શકે છે." 


"વજીરે સાચું કહ્યું છે," ફારોહે કહ્યું. 


"તારે હજી ઘણું શીખવાનું છે, કારણકે એક દિવસ તું 
ઇજિપ્ત નો ફારોહ એટકે કે રાજા બનીશ." 


રાજકુમાર ટુટે રોજ ખૂબ અભ્યાસ કર્યો. 
રોજ રાતે, એ એના સોનેરી રથ ને મહેલ 


એને અભ્યાસ ગમતો હતો પણ રોજ દિવસ ના બગીચા માં જેટલું સંભવ હોય એટલી 
આથમવા ની રાહ જોતો હતો. તેજી થી દોડાવતો હતો. 


પછી એ રથ ની સવારી કરતો હતો. 


એક દિવસ રાજકુમાર ટુટ ને મહેલ ની 
બહાર શોરબકોર સંભળાયો. 


એ બારી તરફ દોડયો. એણે રસ્તા ને 
કિનારે એક ટોળું જોયું. 


બહાર શું થઈ રહ્યું છે એ જોવા ટુટ ને એના 
પગ ના પંજા પર ઉભા થવું પડયું. 


હ -” 
મટે ચરે સાઇ ભ્બ્છી ટડ 
માદક ક # નુ. 
* 


સવાર થઈ ને એને તેજી થી દોડાવી 
રહ્યા હતા. એ એક-બીજા સાથે રેસ 


ત્રણ સૈનિકો પોત-પોતાના રથ પર 
લગાવી રહ્યા હતા. 


ભજ.“ ર 
“5૪.૪. ર----« સ 2 
“ફઝ” "૨. 


553534: 


આ યરૂ.ઝ. 
*-- છા. 2... કસા સાર દર દિ 


ન નગુન્ઝુેન-૦....... ૪2 
નટ ૯ 


ટુટ ને એ દ્રશ્ય બહુ રોમાંચક લાગ્યું! 


રાજકુમાર ટુટ પણ એ સર્વશ્રેષ્ઠ સૈનિકો 
સાથે રથ ની રેસ લગાવવા ચાહતો હતો. 

પણ એને મહેલ ના બગીચા ની બહાર " એ એક યુવાન રાજકુમાર માટે બહુ 
સવારી કરવાની અનુમતિ ન હતી. જોખમી છે," વજીરે કહ્યું. 


ડુ 
7 
બગી જી 
-- સ 
ન--- 
ષ્ટ 
ર. 


1 
સ અ/*- 


રુ. 
૫ 
સ ગઇ મા 
ન્ટઇ્ઝ 
ધા આ છુ 
સણ તન 
પી 
શેરે 


રી 
પ 
હા 
જ્યો 
૧ 
પ 
કન 
ન 
૪.“ 
તઃ નહ 
નાઇ 


પ મુ૪૫ 

પ પપ 

નુ જ ર 1/7 
રુ દ ક હ -*5» - 


દ. 
7 // 


ડિ કેક. 


એ જયારે તબેલા માં પહોંચ્યો, તો એને એનો 
રથ તૈયાર મળ્યો. 


એણે ચુપચાપ ઘોડા ને બહાર કાઢ્યો, અને 
આશા કરી કે કોઈ સાંભળી ન લેય. 


જયારે એ બગીચા માં પહોંચ્યો, તો ટુટ એ જોઈ ને એ જેટલી જલ્દી થઈ શકે એટલી જલ્દી મહેલ માં 
આશ્ચર્ય માં પડયો કે મહેલ ના દરવાજા ખુલ્લા હતા. થી બહાર નીકળ્યો અને કોઈ ની નજરે પડયા 
વગર શહેર માં ચાલ્યો ગયો. 


સૈનિકો ની ગુપ્ત રેસ માટે રાજકુમાર ટુટ 
સમયસર પહોંચી ગયો. 


"મારે માટે થોભો!" એણે બૂમ પાડો. 7 
૫૪. 


સૈનિકો એ રાજકુમાર ટુટ ને ઓળખ્યો ટ્ઝું 
નહીં. 


"તું તો ફક્ત એક છોકરો છે," એ હસ્યા. 


"તું અમને હરાવી નહીં શકે." 


પણ મહેલ ના બગીચા માં રથ માં તેજ સવારી 
કર્યા પછી, રાજકુમાર ટુટ ને સડક પર રથ 
દોડાવવો બહુ સરળ લાગ્યો. 


એણે થોડી વાર માં સૈનિકો ને બહુ પાછળ રાખી 
દીધા. 


લોકો વર્ષો સુધી એ અદ્ધૂત સુવર્ણ 
રથ ની ચર્ચા કરતા રહ્યા જે એક 
રાતે પ્રકટ થયો હતો. 


રાજકુમાર ટુટે સૌથી પહેલા રેસ પૂરી કરી! પછી એ 
રાત ના અંધારા માં ગાયબ થઈ ગયો, અને કોઈ ને 
ખબર ન પડી કે એ યુવાન ચાલક કોણ હતો. 


ઘણા વર્ષો પછી, હોવર્ડ કાર્ટર નામના એક કબર ઘણા અદ્ભૂત ખજાનાઓ થી 
સંશોધકે રાજા ની ઘાટી માં છુપાયેલી ભરેલી હતી, જેમાં રાજકુમાર ટુટ નો 
રાજકુમાર ટુટ ની કબર શોધી. સ્વર્ણ રથ પણ સામેલ હતો. 


